










Á , ^ f ts 

&4Z r -Tt* 


t* 


Á. /&r{. 



f ^Y// 


4+~j* 


RÆÐA 


vi?> vígslu 


STAFHOLTS KIRKJU 

22. Sunnud • cptir Tvinitatis 1S4S, 

haldin af 

Ölafi Pálssyni, 

presti í Stafliolts og Hjarðarholts söfnuðum. 


ReyJijavílí. 

Prentu5 í prentsmiðju landsins af H. Hclgasyni. 

1 8 4 9 . 






























. • 












. r. . k 














f 








































*• I 















































Til lesendanna. 


j »egar eg tók scvman rœðu pessa og flutti hana 
fram 9 kom mér eiujan vecjinn til hucjar, að pað 
mundi licjcjja fyrir henni\ að koma fyrir almenn - 
íncjs sjónir á prenti. Síðan rœðan var flutt, hafct 
nokkrir orðið til að mœlctst til pess, að hún yrði 
prentuð, ocj hefl eg látið tilleiðast, ckki sízt af pví 3 
að pað var heldur lacgt til af peim, sem eg áleit 
að vceri einna fœrastur um að metapesskonar rit- 
gjörðir. Eg hefi gjört mér far um , að láta rœðuna 
koma fram , sem líkasta pví, er hún var framflutt, 
sem pó er ekld svo liœcgt, pví eg, að mínu leiti^ 
verð að kannast við, að hjá mér breytist opt frá 
handritinu , pecgar eg flyt rœður; en að eg hafi ekki 
gleymt pessu, mun mega sjá á stóku stað . Að rœða 
pessi hafi marga galla, pcið mun enginn vera fús- 
ari á að kannast við, en eg sjálfur. Ætti eg að 
telja lienni nokkuð til gyldis s pá er pað helztpað , 
að hún er ekki að öllu leiti ókirkjuleg — kirkju - 
legcir álít eg að pvílíkar rœður eigi að vera; en 
skortur á pví mun hér vera almennasti gallinn á 
rœðum, pótt pað fari mjöcg fjœrri, að liann finnist 
hjá öllum. þetta var nú ein ástœðan til pess^ að 
eg lét pcið eptir, að rceðan vceri prentuð. 


1 * 



Af pví nokkur orð í rœðunni víkja að því, 
cetla e<j að ffcta pess, að kivkjan her í Stafholti , 
sem er liin lángstœrsta í pessari syslu 3 var áður 
lélef/t torfliús, en var nú ffjörð að laglegu timbur- 
húsL Orðin í upphafi bænarinnar, á undan rceð- 
unniy hafa tillit til sálmannci No. 197 og No. 321 í 
sálmabókinni, sem voru súnffnir á undan vigslunni . 
Á eptir var lesin ec drottinleg bcen” og lýst venju- 
legri blessan yfir söfnuðinum . par á eptir var 
sunginn sálmurinn No . 104, og skömmu seinna 
byrjuð hin fyrsta messugjörð í kirkjunni. 

Síafholti, í Febrúarraánuði 1849. 

Ó. P á I s s o n. 




Til f)ín ? himneski Faftir! upplyptu sér vorar sauns; 
radclir, til þín uppstigu andvarpanir vorra hjartna. 
Æ! lát þær finna miskunsamlega íiheyrn fyrir 
J)ér— eins og vér í trúnni leitum þín og þinnarguð- 
dómsnálægéar, svo vertú, alvaldi Guð ! oss hvergi 
fjarlægur. Jú, sem megnar alla hluti með orði þíns 
kraptar, vertú í verki með oss, styrk þú með þín- 
um krapti af liæðum veikleika vorn — blessa og 
lát þér vel þóknast þá heilögu athöfnina, sem hér 
skal fara fram. Ilelga þú sjálfur með þinni bless- 
an af hæðum það húsið, sem vér helgum hér í þínu 
nafni — lát það vera þína eginlega eign, sem 
ekkert vanheilagt, ekkert syndugt fái skilið frá 
þér. Lát það eíla þinn lieiður, þína eilífa clýrð; lát 
það verða oss, sem tilbiðjum þitt heilaga nafir, öfl- 
ugt meðal til vorrar sönnu velferðar, til vorrar ei- 
lífu sameiníngar með þér. Bænlieyr það fyrir Je- 
súm Krist. Amen! 


Einn missiristími er þegar umliðinn, síðan vér, elsk- 
uðu Guðs börn! komum seinast saman í þessu húsi. 
Vér urðum að sinni aö slíta vora samfundi — tím- 
ans fyrníng hafði svo gengið yfir það Guðs muster- 
ið, sem hér stóð, að þeim varð ekki lengur haldið 










áfram. Nú er |>á laungun vor uppfyllt, aö sjá [)að risið 
upp aptur í nýrri og fegurri mynd, að sjá |>að bæði 
tignarlegra og verðugra sínu háleita augnamiði, og það 
svo, sem vér gáturn gjört oss von um, að kríngumstæð- 
urnar mundu leyfa. Vérgetum ekki staðnæmzt liérsvo, 
að vérsjáum ekkií þessu stjórnun hans, sem vér núvilj- 
umhelga þetta hús, hans, sem blessarallaguðrækilega 
atorku, sem aldrei neitar um sína aðstoð og blessan, 
þegar hennar er leitað með einlægni í hans ótta. 
Harm var það, sem gaf bæði vilja og rnátt yður öll- 

um, sem hér áttuð störfum að gegna, svo að hver 
höndin var reiðubúin til að styrkja aðra, hvar sem 
þess þurfti, og verkið gekk svo frá hendi, eins og 
einn rnaður hefði unnið það. Hann er það, sem nú 
gefur yður með ánægju að líta ávöxtinn verkanna — 
og því komið þér eílaust ekki hér, án þess að bjart- 
að með þakklátum tilfinníngum liefji sig til hans, 
sem var með yður í verki. Og ekki sízt ber mér að 
offra þessarri fórn til hins alvalda: eg hefi í sann- 
leika fundið það í þessu, eins og í svo mörgu öðru, 
að sá var hvergi Ijarlægur, sem er máltug- 
ur í veikleikanum — eg finn það og játa, að 
hér var hulin hönd í verki, sem létti þá byrðina, er 
í fyrstu kunni að virðast kröptunum ofvaxin. Mig 
hefir hjartanlega lángað eptir þessarri stundu, eptir 
því, að sjá yður komna hér saman, eptir því að geta, 
svo sem mínum veiku kröptum er unnt, rækt 
það erindi, sem Drottinn bauð mjer að rækja á þess- 
um stað. Og eg get eflaust ekki rángt í vonirnar, 
þó eg búist við því, að áþekk laungun hafi hreift 
sér hjá allmörgum yðar. Og lof og þakkargjörð sé 
honum, sem svo opt uppfyllir vora hjartans laung- 

un, og hefir enn þá gjört það í því efni, sem oss er 
nærsta heilagt og dýrmætt. 5uð er margt, sem gjör- 
ir, að vér elskum og álítum oss mikilsverdt það hús- 


i 


ið, sem er helgaö Drottni — tilvera þess og ákvörÖun 
er svo nákvæmlega sameinuðþví, er miÖar til vorrar 
andlegu, eilífu velferÖar. eru aö sönmi viss og 

óraskanleg sannindi, aö Drottinn himins og jarðarbýr 
ekki í þeim hiísum, sem með höndum eru gjör, hann 
verður allstaöar tilheðinn í anda ogsannleika; en það 
er venja þeirra, sem tilbiðja lians heilaga nafn, og 
sú venja er honum þóknanleg, aö honum séu helg- 
aðar vissar stundir og vissir staðir, þar sem það eitt 
sé haft um hönd, aö lofa hann og tilbiðja, þar sem 
allirmeöeinum andageti komiöfram fyrir hann og fært 
honum fórnir hjartnanna. 5 V1 eru og í húsi Drottins 
hafðar um hönd þær athafnir, er samferöast hinum 
merkustu atriöum mannlegs lífs. ^vílík var á- 
kvöröun hins heilaga hússins, sem stóð á þessum 
stað, og hin sama er þess, sem vér nú viljum vígja 
í nafni Drottins. Hér hafa margir af yður gefiö Drottni 
þau heit, sem órjúfanlegast af öllu sameina yður 
honum. Hér hafa yður ár eptir ár verið guðspjöll- 
in boöuö; hér liafiö þér heyrt þau blessuðu oröin, 
sem hafa veriö yðar trúfastasti leiðarvísir á vegi 
lífsins og yðar mildasta huggan. Hér hafið þér Ijós- 
ast orðiö sannfærðir um það, að það er vilji Guös, 
að þér séuð limir eins líkama, hvers höfuð að er 
Kristur. Hér hafa margir yðar staöfest þá sáttmála, 
sem Drottinn gaf til þess, aö grundvalla varanlega 
yöar jarönesku velferö til undirbúníngs undir hina 
eilífu. Hér munu, eins og það híngað til hefir skeð, 
og margir kunna að girnast, ekki allfáir af oss verða 
færöir hina síöustu gaunguna á þessu landi dauð- 
legleikans. Og því er þessi staðurinn kosinn til 
þvílikra athafna, að hann er lielgaður Drottni, en allt 
þetta skeður og á að ske í hans nafni, í trúnni á 
hann. Og eins og þetta hefir á þessum stað fram- 
farið til lofs og dyrðar Guös heilögu nafni, svo gefi 


8 


hann og af náð sinni fyrir Jesum Krist, að það verði 
framvegis í þessu húsi, sem vér nú helgum honum 
með hinni gömlu hjartnæmu bæn tilGuðs: þitt auga 
sé opið nótt o(j dacj yfir þessn Misi, yfir þessum 
staðy um hvern þú hefir sagt: þar skal mitt nafn 
vera, að þú heyrir þá hcen 9 sem þinn þjón mun 
frambera á þessum stað (1. kóngab. 8, 29.) J>essi 
bænarorð skulu við þetta hátíðlega tækifæri stýra 
vorum hugleiðíngum, sem Guð virðist náðarsamlega 
að blessa í Jesú nafni! 


Drottinn! þitt auga sé opið nótt og dag yfir 
þessu húsi! Heyr þú í Jesú nafni þessa bæn! heyr 
hana og lát rætast á mér og hverjum sem hér kann 
að þjóna {jér eptir mig liðinn! 5á mun og hér búa 
sú blessan, sem allstaðar er útbreidd, þar sem þú 
lætur ljóma ljósið þíns auglitis. Svo biðjum vér all- 
irsamhuga, biðjum Föðurinn á himnum, vegnaþeirra, 
sem hér munu kenna hans orð, vísa sannleikans 
og lífsins veg. Ekkert auga getur eins gætt þeirra, 
þar sem þeir vinna hér í hans þjónustu, eins og 
hans, liins trúfasta verndarans, hins alvitra og al- 
vísa, sem sjer og þekkir allt — og þá er það í 
sannleika opið yfir þessu húsi, þegar liann gætir 
þeirra, leiðir þá, annast og styrkir hér í verki þeirra 
köllunar. Sjálfur hefir hann gefið oss sitt blessaða 
orð; það kom hér að ofan, frá honum, ljósanna foð- 
ur, eins og hin bezta og fullkomnasta gjöf — og 
hann, sem með trúfesti bar umbyggju fyrir því, 
dróg ekkert í hlé til þess, að það í fyrstu kæmi hreint 
og óflekkað til sinna barna, honum einum trúum 
vér og fyrir þeirri vorri miklu sálarnauðsýn, að 
varðveita þá stöðuga og óbifanlega, ætíð ávaxtarsama 
í sínu verki, sem hann kallaði til að rækja það, svo 




9 


þeirra erfiði i hans þjómistu ekki yerði forgefins. 
Sá sem gengur í musteri Drottins 5 til þess að 
þjóna honum f>ar, hvar skyldi hann leita sér full- 
tíngis til þess að geta staðizt, ef ekki hjá hon- 
um, sem kallaði hann þángað, honum, sem er 
trúfastur og bregðst aldrei þeim sem treysta á hann, 
sem megnar alla liluti og gefur allan styrkleika? 
Hvern skyldi hann hafa í minni, til þess að gleyma 
ekki þeirri trúmennsku, sem hann er skyldugur um, 
ef ekki þann hinn heilaga og réttláta Guð, sem elsk- 
ar dygð og trúmennsku og lætur þvílikt aldrei vanta 
sín laun? Hvar skyldi hann leita ráðs og skilníngs, 
til þess að hafa aldrei skort á þekkíngu á hinni 
guðdómlegu spekinni, til þess að geta liaft hana 
rétt um hönd, að geta svalað með hinu sanna lífs- 
ins vatni þeim, sem þyrstir eptir Guði og lians náð, 
að geta auðgað hinn andlega volaða, mettað þann, 
sem húngrar eptir Guðs réttlæti með hinni himnesku 
fæðunni, huggað hinn ángráða, styrkt liinn veika? 
hvar skyldi hann leita alls þessa, ef ekki hjá honum, 
sem gaf oss orðið, hið heilaga og dýrmæta sáluhjálpar 
meðalið, með hverju þetta á að ske? Hann, sem 
fékk oss þessa háleitu gjöf í hendur, hann einn get- 
ur gefið vísdóm til að útbýta henni réttilega þeim 
sem leita hennar — hjá lionum er vísdómsins upp- 
spretta. Enginn annar en kraptarins Guð getur gef- 
ið því orðinu, sem flutt er, líf og fjör, svo það hrífi 
hinn villuráfanda, hinn þverbrotna syndarann frá villu 
hans vegar, og leiði hann á götu Guðs. Já, sá sem 
þjónar í liverju Guðshúsi, hann á að uppbyggja það — 
og lítið mundi hans áhyggja stoða, ef Guð ekki byggði 
það með honum, næsta skammsýn mundu augu sálar 
lians, ef ekki hið alskygna og vísdómsfulla augað 
væri sífeldt vakandi og opið yfir honum og yfir hús- 
inu og gætti þess. Og því, þegar vér í huganum 


10 


lítum yfir ókomna tíð, framm í veginn til {)eirra, sem 
hér í þessu húsi munu þjóna Guði, |>á er þeirra vegna 
vor ítrekuð bæn til Guðs: Drottinn! pitt augct sé 
opið nótt og dag yfir pessu liiisi; eins og þú einn 
kannt að gæta þess og þeirra sem vinna hér, svo 
gef þeim að sleppa aldrei þeim þánka úr þeirrahjört- 
um, að þitt hið alskygna augað sjer þá á öllum 
þeirra vegum, ransakar allt það, er hrærist í hjörtum 
þeirra — þú, sem plantaðir eyrað, heyrir hvert orð- 
ið, sem hér verður framílutt! Gef þeim að minnast 
þessa, og þá mun allt það, sem framfer hér, verða, 
eins og byrjar, þínu heilaga nafni tii lofs og dýröar! 

En — einnig þér eigið að yðar leiti að uppbyggja 
þetta bús, þér, sem bér eptir munuð í því tilbiðja 
Drottinn himins og jarðar, og þeir, sem eptir yður 
munu gjöra það. J>ví uppfyllist og yðar vegna vor 
hjartans bæn, þegar Guð stýrir gaungu yðar híngað, 
gætir yðar hér, að yðar tilbeiðsla sé í anda og sann- 
leika, að þér flytjið það með yðurhéðan, sem styrk- 
ir yður í trúnni, sem nálægir yður æ meir og fram- 
ar sameiníngunni við Guð, sem að er yðar æósta 
ákvörðun. er Guðs auga opið yfir þessu húsi, 

þá er lians máttur kröptugur til að varðveita það 
ejítir sinni ákvörðun, þegar hann lætur náðarverkan- 
ir síns anda lirífa hjörtun og vernda þau, svo að 
þau elski þenna stað. finni sína lystíngu í því, að 
vera hér svo opt, sem tækifærin bjóðast. ;því, hvað 
er það, sem dregur manninn, eða á að draga hann 
til hinna helgu staðanna, á þeim stundum, sem helg- 
aðar eru dýrkun Drottins? livað annað, en elskan til 
hans og til þess orösins, sem hann gaf, sem þar er 
að lieyra? Og sé þessi elska rótfest í hjartanu, þá 
verður húsið dýrðlegra fyrir livern þann, sem geng- 
ur hér inn; þá eflist dýrðin Guðs heilaga nafns, sú 
dýrð, sem á að búa hér inni, þegar þau hjörtun, 



11 


sein senda liéðan upp sínar andvarpanir í himininn 
til hans, {iau gjöra |>að í þeirri elskmmi, sem yfir- 
grípur allt það, er heilagt er í líferni mannsins, sem 
tengir og styrkir það band, er sameinar Guð og 
hans börn, sarneinar himin og jörð. Já eflist Guðs 
dýrð, þegar allt það, sem hér verður framborið, Jtil 
þess að lofa hann og ákalla, öll þau bænar andvörp, 
sem þér sendið upp héðan, koma af því hjartalagi, 
sem gagntekið er af trúnni á hann, trúnni, sem er 
sú manninum innrætta vissa, að hann heyri Guði til, 
sem lætur liann ekkert hugsa, ekkert tala eður gjöra, 
nema í hans nafni, í honum, sem er hér fyrir ofan. 
Já eílist Guðs dýrð fyrir það allt, erhér framfer, þeg- 
ar einnighið ytra berþað með sér, að hér er komið 
og verið í nafni Drottins, til þess að lofa hann og 
ákalla; þegar alls þess er gætt, einnig í hinni ytri 
siðseminni, sem auðkenni þessar liinar heilögu at- 
hafnimar frá hinum hversdagsligu, þær helgu sam- 
komurnar frá öðrum, hinum veraldlegu. Og gefi 
Guð, liann sem gefur allt gott, gefi hann, að alls 
þessa sé gætt af þeim, sem koma hér saman, 
þá hefir hann og heyrt vora hjartans bæn, 
þá er hans auga opið yfir þessu húsi; þá annast 
hann af föðurlegri náð hina andlegu, eilífu bygg- 
ínguna, það musteri sitt, sem þetta hið jarðneska 
á að þjóna. 

Drottinn! pitt auga sé opið nótt og dag yfir 
pessu húsi! Eins og vér af hjarta biðjum þessa í 
andlegu tilliti, svo biðjum einnigtil Drottins, að hann 
varðveiti þessa hina jarðnesku byggínguna, sem vér 
helgum honum. Eins og vér elskurn hann, svo get- 
um vér ekki annað en elskað það húsið, sem er 
helgaö til hans dýrkunar. Yér elskum það, því þar 
getum vér vænt, að hans blessaða lífsins orð búi 
ríkuglegast á meðal vor, þar höfum vér von um að 


12 


komast i nánasta sameiníngu við hann, að meðtaka 
pantinn hans óendanlegu elsku og trúfesti við oss. 
Tilvera þessa húss er samtengcl voru lijarta, svo 
lengi sem það heíir sína gleði, sína svölun og sinn 
frið í því að lypta ser til Guðs, að vera í þeim hlut- 
um, sem hans eru og umgángast hann. jyví biðjum 
vér hann, hvers dýrð að á að búa í þessu húsi, að 
varðveita það, að láta það aldrei standa í eyði fyrir 
öldum né óbornum; lieldur þó það eldist og fyrnist 
við tímans lengd, og taki þátt í sameginlegum kjörum 
allra jarðneskra hluta, þá megi það jafnan veglegra 
ogveglegra rísa upp aptur, þeim til gleði, sem það er 
ætlað til andlegrar nytsemdar, en hans nafni tillofs 
og dýrðar, sem allt á að vegsama á himni og jörðu. 

Og sé sú bæn, sem vér framberum bér í dag, 
náðarsamlega heyrð af Drottni, þá mun það og ræt- 
ast, sem hann befir sagt, og vér heimfærum uppá 
þetta hús, að hér skuli lians nafn vera, það nafn, 
sem er yfir öllum nöfnum. Vor þánki getur ekki 
yfirgripið Guðs veru, og því síður innibyrgir bann 
nokkurt það bús, sem með böndum er gjört — það 
eitt er, sem vér getum vænt, og um það biðjum 
vér í Jesú nefni, að bér megi jafnan búa með oss 
heiður og vegsemd hans dýrðlega nafns, að hér búi 
ríkuglega hið blessaða orðið, sem útbreiðir hans 
dýrð um heiminn. Og þetta mun þá ske, þegar 
hans auga er jafnan opið yfir þessu húsi, þegar hann 
gefur sína náð þeim sem kenna hér hans orð, og 
eins þeim sem heyra það, að þeir geymi það í góðu 
og siðsömu hjarta — þegar liann ber föðurlega um- 
önnun fyrir, að hér sé stöðuglega niðursáð því hinu 
góða sæðinu, og eins að það falli í góða jörð, þar 
sem það beri ríkuglega ávexti réttlætis og helgunar 
fyrir Guði. 

Og í þessari von og þessu trausti, og í nafni 


Drottins, í nafni Guðs F'öðurs, Sonar oy Anda 
heilags innvígi . eg petta nýbygða hús til helgrar 
Guðs dýrltunar, fráskil pað allri vanhelgandi sýsl- 
an, ákvarða pað til peirra atliafna einúngis, sem 
skulu framfara til lofs og dýrðar Guði og Jians 
kristnum s'öfnuði til andlegrar velferðar . Og — 
þú Guð Faðir! himins og jarðar Drottinn! þú sem 
frá jþínum himnesku bústöðum sjer og heyrir það 
allt, er vér gjörum í f)ínu nafni, heyr pát bœn, sem 
pinn pjón framber á pessum staðl lieyr |)að, sem 
vér allir biðjum þig! Lát f)ína blessun vera yfirþví 
verkinu, sem hér er gjört, yfir þessu þínu húsi! 
Lát hana fylgja oss öllum, margfalclast yfir oss og 
hverjum þeim, sem gengur hér inn, til þess að á- 
kalla og tilbiðja þig! Lát jafnan þinn ancla og þitt 
orð búahér ríkuglega! Lát engan þann koma hér til 
forgefins, sem kemur híngað með hjartans laungun 
eptir þinni sáluhjálplegri þekkíngu — gef þeim öll- 
um í ríkuglegum mælir að ausa af hinni lifandi vatns- 
uppsprettunni, gef þeim að drekka þar af, svo þá 
þyrsti ekki að eilífu! Heilagi Faðir! fyrir þér er ekkert 
orð ómáttugt — gef þú þeim, sem sér í lagi hafa 
villzt út af þínum vegi, vegi dygðar og sáluhjálpar, 
gef þeim að finna jafnan hér þína nálægð, þínar 
bendíngar, sem leiði þá á hinn rétta veginn! Helga 
og blessa þú hvern þann sáttmála, sem hér er stað- 
festur í þínu nafni! Lát allt þvílíkt framfara til 
dýrðar þínu heilaga nafni, til velferðar þínum börn- 
um! niildi huggunarinnar Guð! vertú með þinni 
líkn og huggun nálægur hverri þeirri sálu, sem kem- 
ur hér fram fyrir þig ángruð og mædd af heimsins 
sorg og synd! gef öllum þvílíkum þína svölun og 
þinn frið! Afþerra þú með mildri föðurhendi allra 
þeirra tár, sem eiga sorgargaungu um þenna heilaga 
stað, þú sem ert huggari liinna sorgbitnu, forsvar 




14 


ekknanna og faftir föfturlausra! Til þín, liimneski 
Faðir! lypta sér vor hjörtu, {>ó vér kunnum ekki 
með orðunum aö frambera vora nauðsýn. Æ! upp- 
fyll þú alla vora {)örf, eptir {)inum dýrðar ríkdómi! 
tak Jni náðarsamlega að þér þenna þinn söfnuð! 
þeir sein þú gætir, kunna ekki að glatast. Blessa 
oss alla í Jesú nafni, blessa einnig þá mörgu, sem 
bér hafa frá íjarlægari stöðum sókt að þínum belgi- 
dómi! bvern sem þú blessar, bann er að eilífu bless- 
aður. Heilagi berra Guð! bænheyr þú oss. Amen! 
Amen! 























- 














Lbs - Hbs / Þjóðdeild 



100716846-4 






















































